para ipagdiwang ang 


TAON NG 


Pinalalahok ng NDFP sa pambansa 
demokratikong rebolusyon ang lahat 
ng inaapi at pinagsasamantalahang 
mamamayan anuman ang kanilang 
natural o piniling kasarian. 


Sa rebolusyonaryong kilusan, 
pantay ang karapatan ng lahat. 


Larawan ng rebolusyonaryong pag-iisang dibdib ng dalawang lesbyana sa loob ng 
isang sonang gerilya sa Mindoro. Naganap ito noong Abril 24, 2018, kasabay ng 
paggunita sa ika-45 anibersaryo ng NDFP. (mula sa ALAB) 


